
HANES 

Yr Hen Wr or Coed. 


CAEHFrRDDlJf; 

Argraffwjd gan J. Evans, yn Heol-y'Farchnad Isa’.-—1816. 


“ LOATH TO UEPAHT. 

D YMA ’Stori wych i’w chofio, i’r íawl fydd âg’wyllys 
ganddo, 

I foliannu Duw yn ffyddion, mas’n ddyddanwch mawr i’w 
galon. 

HlN WR oedd yn byw mewn crefydd, ac yn gweddio’n 
ddyfai beunydd, 

Yri ei weddi ’roedd deifyfiad, ara gael un rhòdd cy n ei ddi- 
• weddiad, 

Cael gweied un o’r gwyrthiau lleia’, ni y’ngwlad nef y 
bydda’i drigfa, 

Fel y byddai mwy ’wyilyfgar, i Dduw tra fyddai ar y ddaear. 

Ar foreu têg yr oedd yn ta-rio, i Lwyrì' o Goed oedd ágosato; 
Y’mrig y pren fe giywai ganu, lais Âdçryn^ i’w lonychu. 

’Roedd yn hên, fe glywfai láwèr-o amryw gerdd o danma 
croyw.ber, 

Ac erioed ni wyddai glywed beraidd.fiwfig. cyn, feiufed. 




daetU 1 olwg cartrau, rhyw ryfeddod ùwr a 
í r cloddiau n ddiball^ wedi eu newid raewn 
araJl. 

lŷ dün fýn feddylio, pob! ddyeithr ydoedd 
r dyn a adwaenai, ni wyddent hwy pwy . 


giywais 



Dri cbant a deg a deugain, tra bu’n gwrando ar fiw% llawe», 

Dyna helynt wych ryfeddol, gan un angel o wîad nefol; 

Pa faint mwy yw clywed miloedd yn cyd ganu yn y nefoedd? 

Gwybu’r Hên Wr wedì hyny mai angel Duw eedd yno’n 
canu, 

Ac a draethodd iddynt hwythau y gwirionedd fel y b’afal. 

Erbyn darfod iddo dd’wedýd y modd y ca'dd y rhoddiad 
byfryd, 

Nid oedd ci fylwedd yn eî fylw, ond un dyrnaid bach o ludw.* 

^ Ni chlybu dluft, ni chanfu Ilygaid, ni’s gŵyr un dÿn byw a 
aned, 

Fainí liawenydd fydd i fyŵîŷrwy:|vvy‘beunýdd hel|€^ibetiu.'^ 

Nìd oês un dyn bywali wybod. na dafí!enydd,namyfyrdod 
T\'i fedrodd Paul, nac Awftin hefyd,gyff’lybu’r fath 
lawen-fryd,.; ■ 

, Pwy nacharaiGriíl yn fí>4dlon,o bUrewyliysgwaed eîg.Pon 
Ì^A ra gaei myn’d i’r fathlawcnydd, ac arbs ynddo yn «ragywydd*! 

Dyraa ’Stori a ddarllení^, o iyfr print Cvroraee t a welais: 
Ac a ro is y geiriau hyny -sr lun cán, i 'bawb î’w dyfgu. 

*Fe ddyweílir i’r Hê 
gorwedd ar weíy, yr hyi 
gydà photelaid o ryw 
ychydigoludw. 

*■ Y Dr/ch Criílianogol, ŵc. 15%. 

ŴWEDD. 


lŷ o’r l'e dyeîthr, ac 
gwriig y tŷ a aeth i’ 
aî chaiitu hi ar y f 



CAN O HANES 

Iroehoelíad ein Harglwydd lefii 
Grift. 


) de’wch yn nes y Cymry, gwrandewch arnaf yn traethu, 
?el ag y rhoddodd Duw yn rhad, ei anwyl Fab i’n prynu. 
rair awr y bu yn poeni, ac ar y groes’n ein prynu ; 
íoelion durtrwy’i ddwyloa*idraed,a’i werthfawr waed yn c( 
^hoed ar ei Ben ef goron o ddrain yfpyddaid llymion, 

^ rheini’n pwyfo’n drwm ar ael ein Harglwydd Ceidwad < 
iawn. 

k thrwy fawr boen a blinder, fe gododd fyched ’fgeler, 

•'e al^wai am ddiod yn y man, o ddirrayg gan luddewon. 

) íìnegr hwy ro’ent iddo, a byftl chwerw ynddo; 

Ir cymraaint ©edd ei fyched blin, dim amgen a ro’ed iddo 
iu farw’n Ceidwad cyfion, yn ddirmygus gan luddewon, 
ro’i i orw'edd yn eifedd, yn gorlîyn marwol ddigon. 
(\c yno hwy dàyfeifen’ i geifio pedwar Jilen, 

[ wylio corff ein Harglwydd Dduw, rhag iddo fyw drache 
Mol gorwedd yo garcharor mewn bedd, trwy drawfder dyn 
godai yn ei gnawd ei hun, hcb wybod i un o honyn’. 
"e ’fpelliodd uffern boethlyd o lawer enaid hyfryd, 
lc mewn i’r nefoedd gydâg e’, y gwnaent eu lle a’u lletty 
l'm hyn gweddiwn ninnau, ara na dyn o’i fiwrnau, 
’au yr eló’r chwìth o’r ên, er gofyn iddo yh un lle. 

)s gofyn neb yn un Ue pwy ganodd hyn o linEu, 


